મફત 
પુસ્તકાલય 











એલિઝાબેથ બ્રાઉને 
જયારે આ દુનિયા માં પ્રવેશ કર્યો 
ત્યારે એ સીધી આકાશ માં થી નીચે પડી. 


એલિઝાબેથ બ્રાઉને 
જયારે આ દુનિયા માં પ્રવેશ કર્યો 


ત્યારે એ દુબળી-પાતળી, કમજોર આંખો વાળી 
એક બહુજ શર્મીલી છોકરી હતી. સિ ન 







એને ઢીંગલીઓ સાથે રમવું પસંદ ન હતું , 
એને સ્કેટિંગ કરવું પણ પસંદ ન હતું. 


અને એ એકદમ ઝડપ થી વાંચવા લાગી. 








એણે બહુ નાની ઉમરે વાંચતા શીખી લીધું બ. 





એ પથારી માં પણ વાર્તા ની ચોપડી વાં ચતી હતી 
ચાદર નીચે ટોર્ચ લગાવી 
એ ચાદર નો તંબુ બનાવતી હતી 


પછી વાંચતા-વાંચતા સૂઈ જતી હતી. ી 





એલિઝાબેથ બ્રાઉન ર એલિઝાબેથ બ્રાઉને 


દ જયારેસ્કૂલગઈ જયારે પોતાની પુસ્તકો રાખી 
તો સાથે એક પટારો ખેંચી ને લઈ ગઈ. જું તોએનાભાર થી પલંગજ તૂટી ગયો. 


માદ 
“પ 
ત્ર 


ડટ 





એ બધા વર્ગો માં બેઠા-બેઠા 
કાગળ ઉપર કંઈક ચિતરામણ કરતી રહેતી 
ઓલમ્પિક વાંચન સ્પર્ધાના 





એ લાયબ્રેરી કાર્ડ બનાવતી 

એના મિત્રો ને પુસ્તકો ઉધાર આપતી 
પછી એ અડધી રાત્રે એમના ઘરે થી 
પુસ્તકો ને ભેગા કરતી. 





એલિઝાબેથ બ્રાઉન ને ફક્ત પુસ્તકો થી પ્રેમ હતો 
એની પાસે પ્રેમ કરવાનો સમય નહોતો 
જયારે એના મિત્રો બહાર જતા 


અને સવાર સુધી નાચતા-ગાતા 
તો એ મોડી રાત સુધી વાંચતી હતી. 









એક દિવસ એ બપોરે ટ્રેન માં ચઢી 
પણ એ એનો રસ્તો ભૂલી ગઈ, 
પછી એ એક ઘર ખરીદી ને ત્યાંજ વસી ગઈ 
અને ટ્યૂશન કરાવવા લાગી. 












એલિઝાબેથ બ્રાઉન 
શહેર માં ફરતી હતી ક્ટ 
ઉનાળા, પાનખર, શિયાળા અને વસંત માં પણ. જ 


એલિઝાબેથ બ્રાઉન 
શહેર માં ફરતી હતી 
ફક્ત એક વસ્તુ ની શોધ માં. 


એને બટાટા ના ચિપ્સ નાપસંદ હતા 

એને નવા કપડાં થી નફરત હતી 

એ સીધી પુસ્તકો ની દુકાન માં જતી 

"શું હું પેલું પુસ્તક ખરીદી શકું છું?" એ પૂછતી. 


----કક કયા ક--------- 


















ન 
._ “ એલિઝાબેથબ્રાઉન 
#,# સપુસ્તકોનેલઈ ને સીધી ઘરે જતી 


નક અને પછી ઊઘ આવે ત્યાં સુધી વાંચતી રહેતી. એ વ્યાયામ કરતા-કરતા 


પણ પુસ્તકો વાંચતી 
એ શીર્ષાસન કરતા-કરતા પણ વાંચતી. ુ 


ર ઝ-------- 





ક “ઇન ૪” ૪”, ૬.૪ “ક સઇ ભક” રો. _%..” ૪% 07 જ 


ચ 


યે 

ક ઉ 
ક 

ટ” 


ન્વ્છ્ 


ત ઈર ન તજ 
** ઇજ જજ” કઝ 27 ક ક 


વિ ત 
ખટ ₹% ₹૬₹# ૪” “૪ બન 





ત્ર 
-. ૫% 
ક 
/“ - -5 
ક છે અ 
૦ (૪ .5 
કરુ 
0 ઝુ પ 
પ૪ : .2 
અ «સ ળ 
પ્ઝ્ ત્પ્ખ 7/૫0 
0% ૩૦ છુ 
ઝવ 
ક 
હ 


એણે એક દિવસ કિરાણા ના સામાન ની સૂચી બનાવી 


પછી ભૂલ થી એને ચોપડો માં રાખી દીધી. 





એ સૂચી, પાના ની વચ્ચે ક્યાંક ખોવાઈ ગઈ 
પછી એ દિવસે ઘર માં ખાવાનું ન બન્યું. 


છી 


હતી. 


એ આસાનીથી ચાલતી 





ઘર માં પુસ્તકો ના ઢગલા હતા 
ચોપડીઓ ખુરસી પર અને ફર્શ પર પણ ફેલાયેલી હતી 
જેમ-જેમ એ વધારે વાંચતી ગઈ 

તેમ-તેમ પુસ્તકો ના ભાર થી અભરાઈ પડવા લાગી. 





મોટા પુસ્તકો થી એક મજબૂત થપ્પી બનતી 
જેના પર ચા ના કપ આરામ કરતા 
નાના પુસ્તકો, બિલ્ડિંગ બ્લોક્સ નું કામ કરતા 











વ્યસ્ત અને નાના મહેમાનો માટે. 
ન્‍ ઝડ સસ્્્ન્‍--્ડ્---- 


ત હ 
પિ 
ર ણી 
મકે 6. ન 
પ... 1.2 ક 
ક. # ક ન- નજ 
હ 
જક 
ન 
4% હ 


પાઇ ડે. 
જુ ૦-1 


ક 
_ ર 
પી # 


ર જુ 
વિ, બતો ક્ટ--””” 
થર. 2. ચિન હં ન 


નજ 
પ 


હ 


જગા મતાઇ ક 
જ 














એલિઝાબેથ બ્રાઉન 
ફરી શહેર ગઈ 
એજ દિવસે બપોરે . 


એલિઝાબેથ બ્રાઉન 

ફરી શહેર ગઈ 

ખુશી ની એક ધૂન ગાતા-ગાતા 

એને સાયકલ નહોતી જોઈતી 

એને રેશમ ના રૂમાલ નહોતા જોઈતા 
એ સીધી કોર્ટ-કચેરી માં ગઈ 

"શું મને "ડોનેશન" વાળું ફોર્મ મળશે?" 


એણે પૂછ્યું. 


એ ફોર્મ "દાન" આપવા માટે હતું 
પછી એણે જલ્દી થી એક લાઈન લખી: 


"હું, એલિઝાબેથ બ્રાઉન, શહેર ને 


એ બધું આપવા ચાહું છું 
જે કયારેક મારું પોતાનું હતું. 





ચ્છ----...... 


ફા 


જ 
* 
“ 
# 
કે 
# 
# 








એ પછી એલિઝાબેથ બ્રાઉન 
પોતાની એક બહેનપણી સાથે રહેવા ગઈ 
એ એક લાંબી આયુ સુધી જીવિત રહી. 


કૃ 





તેઓ રોજ, અચૂક 

પુસ્તકાલય જતા 

અને પુસ્તકો ના પાના પલટતા ... 
એક પછી એક .... 

એક પછી એક .... 





સમાપ્ત 





એક પછી ...... 





